ટીમ્મી અને ટીન ના 
ડબ્બા નો ટેલિફોન 


ફ્રેન્કલિન બ્રેન્લી અને એલેનોર 
[ચિત્ર : પોલ ગાલડોન 


ટીમ્મી અને ટીન ના 
ડબ્બા નો ટેલિફોન 


ફ્રેન્કલિન બ્રેન્લી અને એલેનોર 
ચિત્ર : પોલ ગાલડોન 


ટીમ્મી હંમેશની જેમ જલ્દી ઉઠયો. એ પથારી માં થી 
ઉછળ્યો, બારી તરફ ભાગ્યો અને પોકાર કર્યો. 


"કીટ, કીટ!" 
કીટ, ટીમ્મી ની સૌથી સારી મૈત્રિણી હતી. 
એ બાજુ ના ઘર માં રહેતી હતી. 


પણ કીટ ની બારી ખાલી હતી. એ ક્યાં હતી? 
"કીટ, કીટ!" 


આ વખતે એણે વધારે જોરથી બૂમ પાડી. હજી એને કીટ 
દેખાઈ નહીં. ટીમ્મી એ એની પોલીસ ની સિટી વગાડી. 


કીટ એની બારી માં આવી - પણ સાથે બીજા બધા 
પાડોશીઓ પણ બારી માં ઉભા હતા. 


6 , 


દે મિ નના 


હાં 9 
પ પ «2 ૭" સિટી ની જોરદાર અવાજ 


ત્યાં ઘર ના ખૂણા માં થી પિતાજી નીકળ્યા. એના હાથ માં 
ઘાસ કાપવા ની કાતર હતી. 

"સવારે-સવારે તું આ શું કરી રહ્યો છે?" પિતાજી ગુસ્સા માં 
લાગ્યા. 

ટીમ્મી એ કહ્યું, "કીટે મારી વાત ન સાંભળી એટલે મેં સિટી 
વગાડો." 

"અને એને લીધે તે આડોશપાડોશ ના બધા ને જગાડો 
દીધા," પિતાજી એ ઠપકો આપતા કહ્યું. 


ટીમ્મી નીચે ભાગ્યો અને બગીચા માં કીટ ને મળ્યો. પછી એ બંને ગેરેજ 
તરફ ગયા. પિતાજી એની પાછળ-પાછળ ગયા. 


"જુઓ, આટલી વહેલી સવારે હવે વધારે શોર નહીં કરતા." 

"પણ મારે કીટ ને કહેવાનું છે કે હું બહાર જવા ક્યારે તૈયાર થઈશ," ટીમ્મી 
એ કહ્યું. 

"તો તું ટેલિફોન નો ઉપયોગ કેમ નથી કરતો?" પિતાજી એ પૂછ્યું. "ટેલિફોન 
એને માટે તો છે." 

"પણ ટેલિફોન થી ઘર ના બધા જાગી જાત." 


પિતાજી એ કહ્યું, "તારે એક-બીજા ને બોલાવવા માટે બસ એક સંકેત ની 


જરૂરત છે. ચાલો આપણે એ બનાવીએ. આપણને ફક્ત એક દોરી નો ટુકડો 
અને થોડી ઘંટડીઓ ની જરૂર પડશે." 


"ઘંટડીઓ" કીટે પૂછ્યું. 


"હા, સાધારણ ઘંટડીઓ. જેને આપણે ક્રિસ્ટમસ વખતે સજાવટ માટે ઉપયોગ 
માં લઈએ છીએ." 


તેઓએ ટીમ્મી ના રૂમ માં દોરી ના એક લાંબા ટુકડા નો છેડો એના પલંગ ની સાથે બાંધી દીધો. 
પલંગ અને બારી ની વચ્ચે એક દોરી સાથે એક ઘંટડી બાંધી દીધી. ટીમ્મી એ દોરી ને બારી માં 
થી બહાર નાખી દીધી. ત્યારબાદ પિતાજી અને કીટ નીચે ગયા અને દોરી ને બગીચા ની બીજી 
બાજુ લઈ ગયા. 


પિતાજી એ કીટ ને દોરી નો એક નાનો ટુકડો 
આપ્યો. એમણે કહ્યું, "હવે તું ઉપર જા અને આ 
દોરી ને તારી બારી માં થી નીચે લટકાવ." 


કીટે દોરી નીચે લટકાવી દીધી. પિતાજી એ 
બંને ટુકડા ને બાંધી દીધા. કીટે દોરી ઉપર 
ખેંચી. એણે એના રૂમ માં દોરી સાથે એક 
ઘંટડી બાંધી અને દોરી ને એક ખુરસી સાથે 
બાંધી દીધી. 


ટીમ્મી એ દોરી ખેંચી. 


ટન! ટન! ટન! 


ટન! ટન! ટન! 


બીજે દિવસે સવારે, ટીમ્મી હંમેશ ની જેમ 
વહેલો ઉઠયો. એ પલંગ માં થી ઉછળી ને 
બારી તરફ દોડયો. એણે ઘંટડી ની દોરી 

ખેંચી. 


ટન! ટન! ટન! 
ટન! ટન! ટન! 

કીટ બારી માં આવી. "મેં સાંભળ્યું. મેં ઘંટડી 
સાંભળી," એણે બૂમ પાડો. 

"ચાલ આપણે સાઇકલ પર બહાર ફરવા 
જઇયે," ટીમ્મી એ બૂમ પાડો ને કહ્યું. 


પિતાજી ઘર ના ખૂણા બાજુ થી આવ્યા. એના હાથમાં 
બગીચા ને પાણી પાવા નો પાઇપ હતો, જે એની 
પાછળ ઘસડાઈ ને આવી રહ્યો હતો. 


પિતાજી એ બૂમ પાડી, "આ શોરબકોર બંધ કરો. જુઓ 


તમે બધા પાડોશીઓને જગાવી દીધા છે. જો તમારે 
વાત કરવી છે તો નીચે આવી ને વાત કરો." 


એક મિનિટ માં એ બધા બગીચા માં હતા. "શું તમારી 
ઘંટડીઓ એ કામ ન કર્યું?" પિતાજી એ પૂછ્યું. 


"હા, એણે કામ કર્યું, પણ અમારે વાત કરવી પણ જરૂરી 
છે." 


"બીજા કોઈ ને વાત સંભળાવ્યા વગર પણ એક- પિતાજી એ પાઇપ ના બીજા છેડા પરથી નાળચું (નોઝલ) કાઢી 


બીજા સાથે વાત કરવાના ઘણા રસ્તા છે." પિતાજી લીધું. 

એ પાઇપ નો એક છેડો ઉઠાવ્યો. "શું તું જાણે છે કે "જો ટીમ્મી. તું પાઇપ લાંબો થાય ત્યાં સુધી દૂર જા. ત્યાર બાદ 
આ પાઇપ ના માધ્યમ થી વાત કરી શકે છે? એને પાઇપ નો એક ટેલિફોન ની જેમ ઉપયોગ કર." 

તારા કાન પાસે રાખ, કીટ." ટીમ્મી દૂર ચાલ્યો ગયો. 


"હેલો, કીટ. શું તું મને સાંભળી શકે છે?" 
કીટ બહુ આશ્ચર્યચકિત લાગી રહી હતી. 


"હા, ટીમ્મી, હું તને સાંભળી શકું છું!" પ 


પિતાજી હસ્યા. "અવશ્ય તું સાંભળી શકે છે. તારા અવાજ કીટ હસી. "તમે અમારી મદદ નહીં કરી શકો." 


થી નળી માં હવા બહુ તેજી થી આગળ-પાછળ કંપન કરે "જુઓ, આપણે અસલી ટેલિફોન નહીં બનાવીયે. અસલી 
છે. જયારે એ કંપન તારા કાન સુધી પહોંચે છે, ત્યારે તને ટેલિફોન ને વીજળી ની જરૂર પડે. પણ આપણે એક 
અવાજ સંભળાય છે." કામ કરે એવો ટેલિફોન જરૂર બનાવી શકીયે છીએ," 
પિતાજી એ કહ્યું. "ખા વખતે આપણે કંપન ને લઈ 
સિ જવા એક દોરી નો ઉપયોગ કરીશું. આપણને બસ બે 
ન કે કાગળ ના કપ અને બે ખીલ્લીઓ જોઈશે." 
સ કસન 
ર! સ, 
ન ણ 


(૯ 
જ્સ્ૂસ્ટ્ટ્ટ 


જ્ય 
સ. 


"હવે મારો વારો," કીટે કહ્યું. 
'હું પણ તને સાંભળી શકું છું," ટીમ્મી એ બૂમ પાડો. 


"ચાલો આ પાઇપ ને આપણા રૂમ સુધી લઈ જઇયે." 


"નહીં," પિતાજી એ કહ્યું. "હું હમણાં પાઇપ નો ર 
ઉપયોગ કરી રહ્યો છું. પણ હું એક ટેલિફોન ક્રિ 
બનાવવામાં તમારી મદદ કરીશ." ન 


જયારે ટીમ્મી કપ અને ખીલ્લી લઈને પાછો આવ્યો, 
તો કીટ અને પિતાજી પાછળ પગથિયાં પર બેઠા હતા. 
એમણે બંને ઘરો વચ્ચે ની દૂરી કરતા થોડો વધારે 
દોરી નો એક ટુકડો કાપ્યો. 

"અહીં બેસ, ટીમ્મી," પિતાજી એ કહ્યું. "કપ ને ઊંધા 
કરી દે. હવે ખીલ્લી થી એના તળિયા ની વચ્ચે એક 
કાણું કરી દે." 


પિતાજી ની મદદ થી ટીમ્મી એ દોરી ના એક છેડા ને કાણાં 
માં ધકેલી દીધો. પછી એણે એમાં એક ની ઉપર એક ઘણી 
ગાંઠો બાંધી. 

પિતાજી એ કહ્યું, "એ ગાંઠ એટલી મોટી હોવી જોઈએ કે 
દોરી ખેંચાઈ ને બહાર ન નીકળી શકે." 


કીટે દોરી નો બીજો છેડો એના કપ માં નાખી ને થોડી ગાંઠ 
મારી ત્યાં સુધી એ રાહ જોતા રહ્યા. 


"બહુ સરસ," પિતાજી એ કહ્યું. "જુઓ હવે તમારો ટેલિફોન 
બની ગયો છે." 


"આ ટેલિફોન જેવો તો જરાય લાગતો નથી," ટીમ્મી એ "હેલી, ટમ્મી." 
હસીને કહ્યું. "વારાફરતી બોલો," પિતાજી એ સૂચવ્યું. 
"શું અમે સાચે એના માધ્યમ થી સાંભળી શકીશું?" કીટે એનો કપ મોઢા પાસે રાખ્યો અને અને એ બોલી. ટીમ્મી એ 


"કોશિશ કરો," પિતાજી એ કહ્યું. એનો કપ કાન પાસે રાખ્યો. 


"હેલો, કીટ." "આપણે બહુ નજીક છીએ," એણે કહ્યું. 
("-૫૫,/ ક 


"હું તારો અવાજ ટેલિફોન વગર પણ સાંભળી શકું છું." 


રર... 


ા વદ 
«2. 6. 
48 / ધિ. 
સ... 
સ્ડ્ા 
રરર અરર પ. 9 ર 
દ *-- દિ ।। 
સ્મ 1" 
ર [જ 5), હે  / 
// | /, 9 8) “દ ? # 


કીટ ઘર ના ખૂણા ની બાજુ થઈને આંખ 
થી ઓઝલ થઈ ગઈ. 


"જોરથી બોલ," ટીમ્મી એ બૂમ પાડી. "હું તને સાંભળી 
નથી શકતો." 


પિતાજી એ કીટ ને બોલાવી. "જો, દોરી ઘર ને અડી રહી 


છે. જો દોરી કોઈ પણ વસ્તુ ને અડશે તો એ કંપન નહીં 
કરે. તારા આંગણામાં જા અને ફરી કોશિશ કર." 


કીટ ત્યાં સુધી ચાલતી રહી જ્યાં સુધી દોરી ચુસ્તપણે ખેંચાઈ 
ગઈ. 

"શું હવે તું મને સાંભળી શકે છે?" એણે કપ માં પૂછ્યું. 

"હુરેરે, આ ટેલિફોન કામ કરે છે!" ટીમ્મી બહુ ઉત્સાહિત હતો. 
પણ જેવો એણે કપ એના મોઢા પાસે લીધો, દોરી કપ ના કાણાં 
માં થી બહાર નીકળી ગઈ. 


"ઓહ, અમારો ટેલિફોન તૂટી ગયો," ટીમ્મી એ કહ્યું. "હું 
બીજો કપ લઈ આવું ત્યાં સુધી રાહ જો." 


પિતા એ એને રોક્યો. "કંઈ વાંધો નહીં. ચાલો હવે આપણે 
એક એવો ટેલિફોન બનાવીયે જે આટલી સરળતા થી 
ખરાબ નહીં થાય. આ વખતે આપણે બે ટીન ના નાના 
ડબ્બા નો ઉપયોગ કરીશું. એ સુનિશ્ચિત કરજો કે ડબ્બો 
ઉપર થી ખુલ્લો હોય. આપણને બે મોટા બટન ની પણ 
જરૂર પડશે. આપણે દોરી ના એ જ ટુકડા નો ઉપયોગ 
કરીશું.'' 


લાંબી ખીલ્લી થી પિતાજી એ પ્રત્યેક ડબ્બા ના તળિયા ની મધ્ય માં એક કાણું 


કર્યું. એણે અંદર થી ઠોક્યું અને કાણાં ની ખરબચડી કિનારી ને હથોડી થી ચપટી 
કરી દીધી. 


ટીમ્મી એ દોરી નો એક છેડો કાણાં માં નાખ્યો 
જેથી એ ડબ્બા ની બહાર આવી જાય. એણે દોરી 


ને બટન ના કાણાં માં અંદર-બહાર નાખીને 
પરોવી. 


"હવે દોરી માં એક ગાંઠ લગાવ," પિતાજી એ કહ્યું. 
કીટે એની દોરી ના છેડા સાથે પણ એવું જ કર્યું. 


"ચાલો આ ટેલિફોન ને ઘર ની અંદર જઈને પિતાજી એને બગીચા ની પાર લઈ ગયા. 


અજમાયશ કરીયે," ટીમ્મી એ સૂચન કર્યું. એણે ટીમ્મી ની બારી તરફ જોયું. 
કીટ ડબ્બા ને અને દોરી ને એના રૂમ સુધી લઈ ગઈ. "દોરી નીચે લટકાવ, ટીમ્મી," પિતાજી એ બૂમ 
એણે એક ડબ્બો પિતાજી તરફ નીચે સરકાવ્યો. પાડી, 
"અને હું ડબ્બા ને એની સાથે બાંધી દઈશ." 
ઈ 
જે ન દ 


| 
ર પ 
કડ 


ય 


ક ન્‌ જ 


ટીમ્મી એ ડબ્બો ઉપર ખેંચી લીધો. એ ત્યાં 
સુધી પાછળ ચાલ્યો જ્યાં સુધી એના અને 
કીટ ના ઘર વચ્ચે ની દોરી ચુસ્ત ન થઈ. 


"હેલો કીટ, શું 


"હા, હા! સાવ 
અસલી ટેલિફોન 
ની જેમ!" 


તું મને સાંભળી 
શકે છે?" 


બીજે દિવસે સવારે ટીમ્મી હંમેશ ની જેમ વહેલો 
ઉઠી ગયો. એ પલંગ માં થી ઉછળી ને બારી પાસે 
દોડયો. એણે કીટ ની ઘંટડી વગાડવા દોરી ખેંચી. 


ટન! ટન! ટન! 


ટન! ટન! ટન! જવાબ આવ્યો. 


ટીમ્મી એ એના ટેલિફોન પર ધીરે થી વાત કરી. 


"હેલો, કીટ. ચાલો આપણે સાયકલ પર બહાર ફરવા 
જઇયે:*---- 


"નહીં, પહેલા આપણે ફોન પર વાત કરીયે," એણે કીટ ને કહેતા 
સાંભળ્યું. 


ત્યાં પિતાજી આવ્યા. એના હાથ માં પાંદડા એકઠા કરવાની 
દાંતી હતી. પિતાજી સ્મિત કરવા લાગ્યા. ટીમ્મી એની બારી માં 


હતો. કીટ એની બારી માં હતી. બાકી બધા લોકો સૂઈ રહ્યા 
હતા. 


લેખક વિષે 


ડો. ફ્રેન્કલિન એમ. બ્રેન્લી બધી ઉમર ના યુવાનો માટે ઉત્કૃષ્ટ વિજ્ઞાન 
પુસ્તકો ના લેખક ના રૂપ માં જાણીતા છે. 


ડો. બ્રેન્લી ન્યૂયોર્ક શહેર માં દ અમેરિકન મ્યુઝિયમ - હેડન પ્લેનેટોરીયમ 
ના અધ્યક્ષ અને ખગોળશાસ્ત્રી છે. એ તારામંડળ ના શૈક્ષણિક સેવાઓ ના 
નિદેશક છે, જ્યાં બધી ઉમર ના લોકો ખગોળ વિજ્ઞાન, નેવિગેશન અને 
હવામાન વિજ્ઞાન માં લોકપ્રિય પાઠયક્રમ શીખવા આવે છે. એને ખગોળ 
વિજ્ઞાન ના બધા ચરણો અને રાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કાર્યક્રમ માં રુચિ છે, અને એ 
આ વિષયો માં યુવાનો, વયસ્કો અને શિક્ષકો ને માર્ગદર્શન આપે છે. ડો. 
બ્રેન્લી એ ન્યૂયોર્ક વિશ્વવિદ્યાલય, કોલંબિયા વિશ્વવિદ્યાલય અને ન્યૂ પાલ્ત્ઝ 
માં ન્યૂયોર્ક સ્ટેટ યુનિવર્સિટી કોલેજ માં અભ્યાસ કર્યો છે. એ એના પરિવાર 
સાથે ન્યૂ જર્સી ના વેસ્ટવૂડ માં રહે છે. 


કલાકાર વિષે 


પોલ ગાલડોન ન્યૂયોર્ક ના રોકલેન્ડ કાઉન્ટી માં એક મોટા ફેલાયેલા ઘર માં 
રહે છે. એની જમીનમાં થી બે ઝરણાં વહે છે જેમાં ટ્રાઉટ નામની માછલી છે. 
ત્યાં એના બે બાળકો અને એના પાલતુ જાનવરો માટે પર્યાપ્ત જગ્યા છે. 
મિસ્ટર ગાલડોન નો જન્મ બુડાપેસ્ટ, હંગેરી, માં થયો હતો. એ ચૌદ વર્ષ ની 
ઉમર માં અમેરિકા આવ્યા હતા. એણે ન્યૂયોર્ક માં આર્ટ સ્ટુડેટ્સ લીગ માં 
અધ્યયન કર્યું. એણે ઘણા પુસ્તકો માટે ચિત્રો બનાવ્યા છે, અને પોર્ટ્ટટ 
પેઇન્ટિંગ પણ કરે છે. 


